\\ 


Historian's  Office  Library 


The  Church  of  Jesus  Christ 
^  of  Latter-day  Saints 

\v,^    No.    Ui9Vf 


1855- 


"^7" 


jUiki, 


iModJ  3/ 


^ 


^/^ 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/darlunorbydcrefyOOjone 


UDGORN  SEION, 


SEREN  Y  SAINT; 


VK    CVKHWr* 


JSGWYDDORION    "  GORUCHWTLIAETH    CYFLAWM- 
DER    YR   AMSEROEDD," 


TRAETHODAU,    LLYTHYRON,    HANEStON, 
PRYDYDDIAETH,    4c. 


"A  wi  »  osodais  wylwyr  arnoch  cbwi,  gan  ddywedyd,  Gwranriewch  ar 
,ain  yr  ndgoru." — Jbe.  TI,  17. 

"  HdII  dri'olioii  y  byd.a  phreswylwyr  y  drtsear,  gwelwcb  pan  g)fodo«f« 
suer  ar  y  mypyddoedd,*  chlywch  pan  ud>,'auo  ag  ■dgorn."— Es*.  stiii,3. 


CYFROL    VIII. 


ABERTAWY: 

AR«RAFFWYD,  CYHOIDDWYD.  AC    AR  WERTH  GXS  D.   lOVM- 
185  5. 


Jt  RHAGTMIDEODD, 

Tra  y  gwelir  ymbleidiau,  cenfigenan,  a  gau- grefyddau  wedi 
gwau  sachlen  ddu  dew  i  amdoi  wynebpryd  awyrgylch  gwlad 
anghrist  a  chaddug,  drwy  yr  hon  ni  thewyna  belydr  o  oleuni 
"  Haul  cyfiawnder"  yn  uniongyrchol,  arweinia  Seren  y  Saint 
bererinion  blant  y  nef  o  gam  i  gam  drwy  ddyrys  anialwch 
y  byd  iV  nhoddfa  glud  i  blith  "s&r  y  boreu"  yn  Seion. 

Tra  y  mawrygwn  ©in  braint  fwy-fwy,  o  gyfrol  bwy  gilydii 
»  gael  eyd-filwrio  a'n  eyd-filwyr,  crafwn  «u  cymhorth  i 
adganu  yn  groewach  a  phereiddiach  ar  ddechreu  ein  cyfrol 
ddyfodol,  ar  nad  pwy  udganwr  s'i  diwadda. 

•'  Adr»f,  adref,  blant  yr  Arglwydd, 
Galwad  sydd  i  dd'od  yn  ebrwydd," 
fydd  blaenaf,  itehaf,  ac  olaf  lais  eieh  Hddgorn,  nad  pwy 
a  fo,  nes  adref  y  delo  y  gwanaf  o  blant  S«ion.  Sain  cywir, 
svVn  elir,  a  grymusder  y  gwir  i  dreiddio  1  galonau  ein 
<SarIlenwyr  rhodded  Ner  i  bwy  bynag  a  chwytho  drwy 
Wb^obn  Sbion  yw,  ac  a  fydd  taeraf  ae  olaf  weddi,  eich— 

GOLYGYDD, 


DARLU>r  O'B-  BVD  CREFYDDODr. 


Pa!*  yii  teitiiio  o  f.i<n  i  fm  drvvv  y  wind,  i  geisio  Uesoli  fy 
nnrhydcrenedl,  ar  vtt  c*r1  llawer  o  ddirmyg  ac  o  »rrth  wynebindau 
gHnddynt,  «ii  diwrnod  troais  o'r  ffurdd  i  l\ryn  prydfcrth  i 
<»rpiivi-yso.  Pail  yn  myfyrio  ar  y  golygfeydd  a  welswn.  sefyllfa 
ranedig:  a  chymmysijlyd  y  byd  crefyddol.  a'i  deby.t:<'»lrwydd  i'r 
5iyn  oedd  yn  aniser  yr  apostolion.  yn  ddisymwtb  ife'm  {roddi- 
•iTedd\'^y(1  gan  gws^'.  Gwelwn  fy  liuiuu:-  niewn  cae  rinawr,  yn 
Jiihlith  llu  aneiryf  o  bobl  o  wahanol  raddau,  ncdrHti.  a  lliwiau. 
oil  yn  cerddel  yn  ol  a  blaen  yii  groes  i'w  gilydil.  gan  edrych 
yn  -w^gtis  iawn  ar,  a(!  ym  ;ecru  a'u  gilydd.  Alewn  syndod. 
ymholais  ai;  un  a  safai  gerllaw.  betli  a  allasai  acbosi  y  fatli 
olygfa?  Pwy  a  pbeth  oedd  anican  y  bobl  liyny?  Atebodd. 
fod  yno  rai  o  boll  wled^-dd  y  byd.  av  mai  djma  fu  diilliau  c 
addoli.  b'h  bod  hw}'  oil  yn  dysgwyl  eyrbaedd  i'r  nn  fan  yn  y 
diwedd.  Wodi  sylwi  ar  y  poenau.  y  cospau,  a"r  creulonderau.  a 
urferai  y  rban  biganaidd  o  Inmynt  arnynt  eu  liunain,  ac  ar  en 
gilydcl,  troais  yuiaitb  niewn  galar  dvrys.  i  weled  ymddygiadau 
y  rhai  hyny  a  brolfesant  Grislioivogrwydd.  Cyn  gynted  ag  yr 
ymgymmysgais  a  liwynt.  gofynwyd  i  mi  a  ooddwn  yn  feddian- 
nol  ar  grefydd,  ac  i  ba  sect  y  perthynwn.  Eglurais  fy 
nghyflwr  yn  ddidtiedd  iddynt,  <ian  ddysgwyl  cael  cyfarwydd- 
iadau  i'r  iawn  ffordd.  Erbyn  hyn,  ymgasglodd  amryw  o'ln 
hamgylch;  ac  er  syndod  mawr  i  mi.  dywedai  un,  fel  byn  y 
mae; — nase,  meddai  un  arall,  nyni  syVi  iawn  ; — O  na,  peidiwcli 
a  choelio  y  rlia-i  yna,  nyni  sydd  yn  niyned  ar  byd  y  ffordd 
iawn  meddai  ereill:  ac  felly,  aetbant  ben-ben  a"n  gilydd.  Synais 
yn  fwy  etto  p  in  glywwn  y  cyfan.  er  mor  groes  iV  gilydd,  yn 
ceisio  profi  eu  credoau  yn  ysgrytbyrol!  Fe'm  siomwyd  gym- 
maint  o  berwydd  eu  croes-liaeriadau,  nes  yr  oeddwn  ar  droi  -; 
ymaith  mewn  anobaith,  pan  y  daeth  ereill.  yn  mlaen  ataf  i'ni 
cysuro.  gan  fy  ngwahodd  yn  daer  i  ymuno  a  hwynt;  a  dywed-  _ 
entnadoeddyr  hyn  yr  ymrafaeliai  y  lleill  yn  eu  cylch  end 
pethau  bychain  disylw,  ac  afreidiol;  ac  y  cawn  fy  newjs  pa  un  , 
ii  eu  creslu  oeu  beidio,  tra  y  byddwn  o  ddymuniad  da;   ac  ond    .j 

[^Pris  DimaL    ,. 


i  mi  yiuuno  a  iiwynt,  y  byddai  pob  pj'th  yii  d'in.  Si-  yr  noffWn 
eu  haelioni,  etto  dysgai  rheswm  H  eu  bod  yn  rhy  haelionus  ar 
gost  y  drefn  a  osudwyd,  nad  beth  oedd.  Gwy(ld\vn  y  byddas 
yii  riiaid  cadw  lioao  yn  bytrach  na'r  hyn  a  ddewiswn  i  njv 
hwythaa;  er  hyny,  drw^y  eu  desgrifladau  liyawdl  o  ogoniftnt  y 
nef,  cariad  J>aw,  a'r  lies  o  fixi  yn  Gristioii;  drwy  eu  Ueisiau 
mwyn,  a'li  canu,  swynasant  fi  i'vr  dilyn  am  eny<J;  oiid  buan  y 
etyvvwn  ereill  yn  ymgynhenu.  ganddarlunio  poeiiau  u'Fefn  yn 
echrysion,  a  bygwth  pawb  nad  ytniTjiai  a  hwynt,  mai  dyna  eit 
tynghed.  Ereill  a  haerai  nad  oedd  y  fath  le  ag  utfern,  ond  mai 
poenau  dycbymygol  oedd  y  cyfan  ;  ac  nid  oedd  neniawr  bwnc 
a  brofi'esai  y  naill  a'r  na  ddeuai  arail  i'w  wadu. '  Dillusodd  byis 
fi,  ac  hysbysais  fy  luwriad  i\r  gadael  hvryut  it'u  taeru,  ae  na 
thraifertbwn  ychwaneg  o  barthed  i  arefydd,  os  dynar  f»th 
beth  oedd  yr  hyn  a  en  went  yn  Gristionogrwydd,  Ar  hyn, 
aunogasant  fi  i  ymhoii  a'u  dysgedigion,  gan  aridaw  y  buasai  i 
mi  gael  goleuni  ac  eglurliad  boddlongar  ganddynt  hwy.  Ond 
erbyn  yniweled  a'r  naill  a'r  Hall  o  honynt,  ceisient  hwythau 
egluro  yr  j'Sgrythyrau  yn  ol  eu  credoau:  ac  am  brofion  o'r  hyn 
a  ddywedent,  cyftirient  i  ryw  lyfrau  niawrion,  a  gwaiianol 
iawni'w  gilydd,  pa  rai,  meddent  h«y,  a  gyiinwysent  feddyliau 
a  thybiau  duwinyddion  emvocaf  y  vlad  ;  ac  yn  v,iv,  yr  oedd 
cywreiurwydd  eu  hesboniadau  a'u  deongliadau  priod  y  fath,  a'u 
hyawdledd  a'u  boneddigeiddrwydd  mor  ddeuiadol,  fei  plastr  ar 
bob  clwyf,  a'm  hawydd  innau  am  grefydd  fawr.  Ties  y  pender- 
fynais  ymuno  a'r  rhai  rawyaf  poblogaiiid,  a'nofiogyda'r.Uit'eir- 
ian'i;  mwyaf,  mewn  hawddfyd  a  pharch.  Gadewais  heibio 
ymchwiliad  droswyf  fy  hun,  ac  ymdrechais  i  greduacufyddhau 
iddynt  liwy ;  ond,  cyn  i  ysbryd  pleidiol  blwnu  ei  grafangau 
nior  ddwfn  yn  fy  nghalon.  fel  ha  wrandawwu  ar  ddim  na  nab 
arall,  newidiodd  yr  olygfa,  a  gwelais  fy  mherygl.  Yn  ddisym- 
niwth  cysgodwyd  y  lliaws  gan  gwnivrl  mawr  a  rhyfedd  yr  olwg 
arno!  Cl)'wid  rhyw  swn  uehel  a  dychrynllyd,  yr  hwn,  er  uched 
oedd  twrf  y  bobloedd  «yn  hyny,  a'u  dystawodd,  ac  a'u  llan  wodd 
h wynt  oil  k braw,  a  syllent  yn  grat!  arno.  Ac  wele  berscm 'tebyg 
i  diiyn  yn  dyfo  1  oddivfrtho  tuag  at.onv.  l*awb  yn  frawychus  a 
ddyfeisient  pwy  oedd, a  pheth  fyddai  y  canlyniad^uo'i  ddyfod- 
iad.  Dywedai  rhai  mai  arwydd  o  ddiwedd  y  byd  oedd  ;  ereill 
a  ddywedent,  nage  ;   ond  credai  y  mwyrif  y  cyntaf,  o  herwydd 


3 

nad  iXiilil  neb  i  ddyfod  ovwyacii- od,dif '"y,  niedtlcnt,  Uyd  ddiwedj 
y  byd.  Ar  hyn  sat'odd  y  bod  dysciaor  311  eu  canol;  ac  yii 
rahlith  ereill  yinwtliiais  tuug  ato  i  glywod  ei  'aaues,  0  ba  le  y 
daeth.  &c.  Ond  yr  unia;  atebiad  a  j^eid  j/aiiddo  oedd.  ui  fod  lI' 
wedi  dyi'od  o  tyw  bJaned  boll.  Sylwais  yii  graff  ar  ei  yiuddyg- 
iad,  yngbyd  a'r  byn  a  ddyvt'dui  y  dyeillir  dilyii  liwii; 
caiiys  Uefarai  yr  uu  iaitb  a  iiiiiiiau.  Y"  ^UMi  Jiesaodd  dysged- 
igioa  y  sectauato,  a  gotyu.isautiddo  aomm  efe  yu  credq  yn,  ac 
yn  feddiannol  ar  y  jirefydd  Gristionqgoi?  Atgboad  na  wyddai 
ddiiii  aui  dani, ac  na  chlywodd  son  am  y  lath  grefydd  o'r  biaen; 
ond  ymdilaogosai  yn  awyddus  i'w  deall.  Ynidrecbai  y  gwa- 
lianol  bkndiau  ci  berswadio  inai  ganddynt  hwy  yr  oedd  y  wir 
grefydd.  Yutau  a  anfoddloiiodd  yn  fawr  i'r  3  rujysouaii  hyn, 
ac  a  ofynodd  an)  011  rliuolau,  neu  salon  cu  cryt'yddau,  or  terfyau 
y  ddad:.  Cyriiaeddasant  y  Beibl  i'w  law.  dan  ei  gannsol  yn 
t'awr,  mai  llytV  y  llyfrau  oedd;  acinai  ynido  y  gwirir  yr  lij'is  a 
ddywedasant  vi'rtbo,  y  caflF.ii  yr  efengyl  yn  bur,  ac  mai  dyna 
tfynnonell  goleuni  a  gwybodaetii,  yr  byn  a  greydd  yj^iddo  • 
awydd  mawr  i'w  diiftrllt;ii  yn  faiiirl. 

Wedi  darllen.  y  llylr  yn  ddiduedd,  hoHodd  yr  atbrawiaoth  a 
ddarluuiai,  yn  envyedig  wcdi  iddo  ddjirllon  liant's  lesu  Grist, 
dyben  ei  ddyfodiad  i'r  byd,  yr  efcngylau,  a  Uythyrau  yr  apost- 
olion  at  yr  egiwysi.  Gorlauwyd  ei  tynr/es  o  lawenydd  pau 
ddarllenai  yr  addewidiun  niawrion  ^addavrent  ar  auiiiiodau 
nior  gyrhaeddadwy.  ,  U.nd  pan  ddarllenodd  1  Cor.  xii;  lihuf. 
xii ;  Eph.  iv,  a  manau  ereiU,  ilo  y  dcailai  ddarfod  i  Dduw  sef- 
ydlueglwys  ar,  »  ddaeWf-a  gosod  apostolion,  propbivydi,  &c.j 
i'w  Jiarwain.  ac  ftddaw  i'w  deiliaid  faddeuaut,  a  chyl^awuhad,  ac 
y  rlioddai  o'i  Ysbryd  Glan  iddTnt.y,r  fi  ddouiau-,  megys  iaoliau 
y  cleifion,  liefaru  a  that'odau  dyeitjir,  cyfieithu  di  wy'r  Ysbryd, 
propbwydo,  gvrdeiiigaetbau,  gwciuldogf^i-tb  aug;  l;iid<l,  &c., 
peuderfynodd  ar  gotit  pobpetii,  ufyddljau  i'r  amnqodau,  a  bod  yn 
aelod  o'r  fath  tglwys  ogoneddus  a  hou.  Ni  ddaetb.i'w  feddwl  i 
amheu  bodoldeb  y  fatii  eglwya,  ^.c  ni  ddychTmy^oj|ii  yn  am^en 
na  bod  y  rhfli  liyny  a  brodesent  y  fathseldrostiyAijfiwynhau  yr 
oil.  Gofyuodd  am  -vveled  un  o'u  hapo&tolipp,  'A^bj^Sijiiit  tf  — 
'•  Apostolion  yn  wir  !  nid  ods  y  fatli  fodan  dyc-itbr  a  byny  yn 
ein  heglwysj,  .yji  ?wr,  na'u.heisi^u  ycbwaith."  Synodd  yn 
fawr!     Yna  gofyaodd  wed'yn,  caays  ni  allai  gredu  ei  fod  wedi 


ileall  en  hatebiaJ  yn  ifiWn;  ond  gorfodwyd  ef  i'\T  gredu  yr  ail 
\vaith,  drwy  foii  y  cyfAii  yn  tystio  gyda  gweii  w-awdus.  nmi 
ffolineb  oedd  3'mholi  am  apostolion  yn  yr  oes  lion,  Ynayni- 
holodd  am  y  prop'pwydi  a'r  donian,  ond  yr  ateb  a  irat'odd  i  hyn 
oedd  gyffelyb  i'r  llall.  Etto.  fel  dyn  am  ei  fywyd,  ymholai 
gyda'r  naill  a'r  Uali,  gaii  hwy  0  honynt  yr  oedd  yr  eglvvys  a 
feddai  y  swydiau  a'r  doninu  a  ddesgrifiau  y  llyfrda  Ji\vnw,ond 
yn  ofer.  Yna  urtfypodd  ai  arferiail  oyffredin  y  wlad  bono  oedd 
dvreyd  pob  pet'a  go  c.invitb.  CyfTroodd  byn  y  liiaws  iw  erbyn, 
yn  eawedig  pm  welsant  ei  fod  yn  rby  resyraol  i  yniunn  a  neb 
o'u  pleidiau  bwy.  Dannododd  iddynt  eii  rbanritb.  &c.  Ynrv 
jrwawdiasant  ft'  Lran  ei  erlid  yn  grfulawn,  a'r  dvsiiK-iiigion  yi; 
rhybuddio  y  wcriu  i'\r  oobelyd.  Diangodd  y  dveitnryn  i  ben 
mvny(id,  i  fait  db-gel,  yn  nueth,  newynog  nc  arcbuiiedig.  Miii- 
!iau.  wedi  g\reled  y  drinia.etli  n,  gafodd  mor  (3diac!i«s,  a  dnstur- 
jais  wrtho,  ac  ageisiais  ei  araddiffyri;  canys.  j'r  oeddwn  innau 
wedi  credn  yn,  ac  yn  ceisio  dangos  i  ereill  yr  ang]ienrlipidr\vyd(i 
am  yr  lioll  swyddau  a'r  doniau  ysbrydol  yn  jt  egbvys.  uyn  y 
gallai  fod  yn  eglwys  i  lesu  Grist  ^  ac  yr  oedd  ci!  fy  liygaid 
eisocs  wedi  declireu  agoryd  i  weled  effeitbiau  tost  y  dirywiad 
oddiwrtli  y  ffurf  Iiouo  o  atbrawiaetb  ag  a  draddodwyd  i'r  byd 
gan  Grist  a'r  apostolion!  a  pho  fwj'af  a  amlygwn  o  bono  i'r 
Averin,  jnvyaf  y  cenfigenai  eu  bugeiliaid  wrthyf;  galwent  fi  yn 
heretic  peryglus;  ac  heb  un  cyhuddiad  arall  i'm  berbyn. 
troisant  fi  allan  o'u  plith.  gan  rybuddio  ereill  i  beidio  dyfod  yn 
agos  ataf,  fod  pla  mwy  peryglus  arnaf  na'r  gwabansrlwyf.  Ar 
hyn,  g^vawdiasant  fi,  gan  ddweyd  ystoriau  anwireddns  arnaf, 
er  ceisio  duofy  nghymmeriad;  ac  yna  ycrytiaid  a  floeddiasant 
— "  Dyna  ddyn  yn  credu  fod  eisieu  apostolion,  prophwydi.  a 
gwyrtbiau  ! !"  "  Dyna  a\i-brophwyd,"  ebe  ereill  ;  a  rhyw 
"Barchedig"  a  waeddai.  "Gwyliwcb  rhag  y  dyn  drwg  athwyll- 
odrus  yna,  canys  Mormontnd  ydyw."  Yna  aeth  yr  un  gair  trwy 
ben  pawb  braidd  ag  oedd  yno,  nes,  rhwng  eu  svVn,  a'u  gweled 
bawb  yn  cydio  mewn  careg,  myfi  a'r  lleill  a  gredent  y  Beibl  a 
ffoisom  o'u  plith  am  ein  bywyd.  Ar  hyn,  deflroais,  ac  wele  cefais 
y  brenddwyd  yn  rhy  wirioneddol  i'w  ammheu,  a'r  boll  fyd  yn 
ei  ddeliongli  yn  brysar. 


CTHOEDlAVyi)     AC    AI<CEAri-\VTU    GAN   D.    JONES,    APEETAV  Y, 


